A 


* 


| CAN NEWYDD, 


SEF 


Y 


MOLAWD 


! FERCHED DYFFRYN TAWY, 


0 
ŵr y Dona clwir—*4 nulling wewill go? 


o 


Holl feibion heiny' Cymry, a'r merched mwyngu mad, : 
Rhowch glust o ymwrandawiad i'm caniad heb nacad, 
Gwnaf finnau'n awr hysbysu yn llongu hyn o bryd, 
Am ferched Dyffryn Tawy, rwyf. yn eu caru i gyd. 
Mor siriol a dymunol, hawddgarol ynt a llon; 
Pob llwyddiant ŵu dilyno tra ar y ddaear hon, 


. Mi deithiais siroedd Lloeger, mewn prinder, lawer gwaith, 

Cyffelyb rhai'n ni welais drwy'r deyrnas ar fy nhaith ; 

Ac hefyd dros y moroedd rhyw luoedd sydd yn dotl, 

Ond merched Dyffryn Tawy sy'n heiny' dan y rhod; Ŵ 
Mewn harddwch ac hawtldgarwch, a'u tegwch yn mhob lli 
O fewn i ddyffryn Tawy mae'r orau gerais i, A id 


ŵ St i 

Mae mêrched wrth y cannoedd a miloedd ^nawr i'w eael, 

O fewn'i ynys Prydain yn gywrain a diffael, 

Yn Saesona Gwyddelod, rhai hynod iawn eu pryd, 

Ond merched cu, Cwm Tawy sy'n heiny' oll i gyd. 0 
Yr harddaf a'r hawddgaraf, a'r llonaf yn mhoblle, | 4 
Yw merched Dyffryn Tawy, 'rwy'n credu yn ddible./^, 


ah Xi 





ri 


î 2 


*ŵ 
Me son am rhai'n drwy' gwledydd, a threfydd yn mhob mai, 
U hai goraf ynt trwy'r gw edydd i gynoythwyo'r gŵan, 

ŵn barod i gyfrarty- yu ol eu gallu hwy, 

frwy' yn dymuno mwy. 


Pob. be 'ndith a'u canlyno, 
Mewn llwyddiant gwych, yn bendant, a mwynïant o bob 


rhyw, we 


y 
Bo merched bro Cwm Tawy, a'u teulu tra_b'ont byw, 


Î pwy geir mor gysurus, a threfnus ar bob awr, 


wn gwisgiad ac ymgêlygiad yn cerdded daear lawr ? 
Pwy sydd i'w cael mor lanôdl, yn ferched gwych eu gran, 
Â rhai'n trwy'r dyffryn turion yn fawrion ac yn fan. 
Mor hynaws ac hoffusol; deniadol iawn eu gwedd 
Eu Hwyddiaig pur yn benaf ddatganaf hyd fy medd. 


vydd i c An wì fyned i'r Owm cewch ferched Ìlom, 
xdlon. mwyn, a thirion, hyfrydlon oll o'r bron; 
as a'r Ysc eilwyg ac Ystradgunlais, fw yn, 
rched cu; caredig, p nyn ar bob twyn. 
enn gael eu ch, gan bobol tref a gwlad, 
ent yn ferched gl6ywon, deniadol, mwynion mad. 
) fewn i Bont-ar-Dawy, 'Ralltwen, a €blydach cawn, 
— Fansamlet, a Threforris, mae merched trefnus iawn, 
— Cwmtwrch, er bod naill ochor, mae ynddo drysor gwych 
Pe cawn i wraig oddiyno—un gryno, hardd ei drych, 
Fe fyddwn innau'n ddedwydd, a hylwydd yn mhob lle 


Pe meddwn wraig rinweddol, synwyrol, a dìble. 


' Ac 'nawr with im' derfynu 'rwy'n crefu am eich nawdd, 
Gwnewch gofio o un galon, mae'n orchwyl digon hawdd, 
Yn feibion'ac yn ferched, am danaf heb wahan, 


Frwy ddod y 'mlaen yn serehog a cheiniog am y gan. 
Mewn harddwch ac hawddgarwch, a'ch tegwch yn mhob 


llu, 
O fewn i Ddyffryn Tawy mae'r oreu gerais i. 





